Office of the City Mayor 

EXECUTIVE ORDER NO. 12 Series of 2020 


Effective March 23, 2020 at 12:01am 
& Expiring on Aprii 14, 2020 



Ang City of General Trias 
Anti-COVID Task Force ang siyang 
naatasang mag-monitor at 
i-assess ang pagpapatupad ng 
mga direktiba, at magrekomenda 
ng pag-amiyenda nito. 


Ang mga Direktibang ito ay naglalayon na 
mas lalong gawing epektibo ang ating mga 
hakbang upang pigilan ang pagkalat ng 


COVID-19. 


MAKIISA PO TAYO AT MAKIPAGTULUNGAN 
UPANG LABANAN ANG COVID-19. 

STAY AT HOME AND BE PART OF THE SOLUTION. 





Office of the City Mayor 

EXECUTIVE ORDER NO. 12 Series of 2020 


Effective March 23, 2020 at 12:01am 
& Expiring on April 14, 2020 



Ang mga Pamahataang Barangay ay 

maglalagay ng mga Control Points 
sa kanilang lugar upang sitahin at 
huliin ang mga lumalabag sa 
quarantine. Sisiguraduhin din nila 
na ang mga Non-Essential Business 
ay mananatiling SARADO. 



Ang mga sumusunod na Essential 
Establishments ay mananatiling bukas 
bagamat dapat may Shuttle Service o 
Temporary Housing ang kanilang mga 
epleyado at mahigpit nilang sinusunod 
ang Social Distancing Policy sa kanilang 
establisyamento: 


1. Food and Medicine Production 5. Water Refilling Stations 

and Distribution 6. Manufacturing and Processing Plants 

2. Public Markets, Supermarkets, of basic Food Products and Medicines 

Groceries and Convenience Stores 7. Banks and Money Transfer Services 


3. Hospitals, Medical Clinics, 8. Power, Energy, Water and 

Pharmacies and Drug Stores Telecommunications and facilities 







Office of the City Mayor 

EXECUTIVE ORDER NO. 12 Series of 2020 


Effective March 23, 2020 at 12:01am 
& Expiring on April 14, 2020 



Para sa mga Essential 
Businesses na may Temporary 
Housing para sa mga 
empleyado nito, papayagan 
silang mamili ng kanilang pang 
araw-araw na pangangailangan 
basta designated Liason Officer 
lamang ang gagawa nito gamit 
ang company vehicle. 



Lahat ng Non-Essential Business 
na mahuhuling lalabag sa 
Enhanced Community Quarantine 
ay ipasasara at kakanselahin ang 


Business Permit 





Office of the City Mayor 

EXECUTIVE ORDER NO. 12 Series of 2020 


Effective March 23, 2020 at 12:01am 
& Expiring on April 14, 2020 



Patuloy na papayagan ang pagpasok 
at paglabas ng mga Kargamento (food 
and non-food) sa lungsod sang ayon 
narin sa kautusan ng Department of 
Trade and Industry. Ngunit dapat may 
mga kaukulang dokumento ang mga 
ito na ipapakita sa Control Points para 
i-validate. 



Ang mga Empleyado ng Essential 
Businesses ay papayagang pumasok 
sa mga Control Points ngunit 
kailangan magpakita ng Company I.D., 
Proof of Residence o Certificate of 
Employment. Mahigpit na 
ipinagbabawal ang pag-gala nila sa 
lansangan. Dapat ay daretso sa 
trabaho o kaya sa kanilang Company 
Shuttle Pick-Up points. ** 


# aOoriTrtOmciat 





Office of the City Mayor 

EXECUTIVE ORDER NO. 12 Series of 2020 


Effective March 23, 2020 at 12:01am 
& Expiring on April 14, 2020 



Ang lahat ng residente ay 
dapat sumusunod sa Home 
Quarantine protocols at 
mamalagi sa loob ng kanilang 
tahanan. Tanging mga may 
Quarantine Pass lamang ang 
papayagang lumabas upang 
bumili ng pagkain, gamot at 
iba pang pangangailangan. 






Ang sino mang makikita sa 
labas ng kanilang tahanan na 
walang Quarantine Pass ay 
huhulihin ng Barangay at 
Philippine National Police. 





